katuruan islamiko ay ang pagbibigay ng Diyos ng 
kalayaan sa lahat. Ang kalayaan na ito sa sarili nito 
ay nag-uutos na ang tao ay mamuhay nang may 
limitasyon. Dahil kung ang kalayaan ay isinabuhay 
nang walang limitasyon, ito ay magdudulot ng 
kaguluhan at pag-aaway, na sisira sa buhay sa lipunan 
sa kalagitnaan nito. 

Ang pinakanauulit na panalangin sa Quran ay ang, 
“Sa ngalan ni Allah. Ang Maawain. Ang Mahabagin.” 
Ang paglitaw ng panalangin na ito sa Quran ng 
114 na ulit ay patunay ng kung gaano kahalaga ito. 
Bawat uri ng gawa ay marapat na magkaroon ng 
panimula. Ninanais ng Quran na kung ang isang tao 
ay magsisimula sa anumang gawain ay simulan niya 
ito sa pangalan ng Diyos. Lahat ay napapaalalahanan 
ng katangian ng Diyos ng pagiging Maawain at 
Mahabagin. 

Habag para sa 

Sangkatauhan 

Ang katuruan ng Quran ay mabubuod sa ilalim ng 
dalawang pamagat: Kaisahan ng Diyos: na paniniwala 
sa isang Diyos at pagsamba sa Kanya lamang at ang 
Kapatiran ng sangkatauhan na pagturing sa lahat 
ng tao bilang kapantay at pagbibigay ng pantay na 
karapatan sa lahat. Ito ang dalawang uri ng katuruan 
na maaari nating tawaging monoteismo at hustisya. 
Ang Quran ay nagtuturo sa atin na ang Diyos 
ay nagbigay ng hindi masukat na mga biyaya sa 
sangkatauhan. Ang tao, dahil siya ay nakikinabang 
sa banal na biyayang ito ay may obligasyon na 
magpasalamat sa kanyang Tagapagbiyaya. Siya ay 
obligado na magmahal at matakot sa Diyos kaysa 
sa sinuman o anuman na kung hindi niya gagawin 
ay mananagot siya. 

Ang Quran ay nagbibigay-diin sa pagbuo ng ugali 
ng isang tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili 
at paghubog nito ayon sa kagustuhan ng Diyos. 
Hindi binabanggit dito kahit kailan na hinimok 


nito ang mga nanampalataya na maging marahas na 
nagdudulot ng pagkawasak sa kapwa tao. 


Para sa Lahat ng 

Tao 


Ang Quran ay nagtuturo sa atin na ang kasalukuyang 
mundo ay nilayon upang maging lugar ng pagsubok 
bilang pagsusulit sa tao dahil nais ng Diyos na makita 
kung sino sa mga tao ang may kakayanan na mamuhay 
nang naaayon sa Kanyang nais. Ang kanilang ugali 
sa lupa ang tutukoy kung sila ba ay karapat-dapat sa 
Paraiso sa sunod na antas na walang hanggang-buhay 
pagkatapos ng kamatayan. 


Ayon sa Quran, ang Paraiso ay isang tawag sa 
kapitbahayan ng Diyos, at sa 
kapitbahayan na ito ay yaon Ang 


Diyos ay 
may parehong 
mahabaging relasyon 
sa bawat tao tulad 
ng ama sa lahat ng 
kanyang mga 
anak. 


lamang mga matatapat 
sa kanilang paniniwala 
sa Diyos at may habag 
at pagmamahal sa mga 
lingkod ng Diyos ang 
matatanggap. 

Ang D iyos ay may 
parehong mahabaging 
relasyon sa bawat tao tulad ng ama sa 
lahat ng kanyang mga anak. Kaya, kakaiba sa banal na 
piano sa paglikha na ang mundong ito ay marumihan 
ng galit, pagpatay at karahasan. Pinakamalaking 
pagnanais ng Diyos na ang pagmamahal ang iganti 
sa galit at ang karahasan ay gantihan ng kapayapaan. 



Tungkol 

sa Quran 










Ang Quran: 

Aklat ng Diyos 

Ang Quran ay isang aklat ng kapahayagan mula 
sa Diyos. Ngayon ito ay nakikita natin sa anyo ng 
isang aklat na binubuo ng 114 na kabanata. Ang 
mga talata nito ay ipinadala 
sa pamamagitan ni “Hindi 

Anghel Gabriel o basilanag- 

Jibril, nang unti- iisip tungkol sa 

unti ay on sa Quran na kung ito man 

ay nanggaling sa iba pa 
liban sa Diyos ay tiyak 
na makakatagpo sila 
rito ng maraming 
pagsasalungatan.” 

(4:82) 


sa 

pangangailangan 

ng sitwasyon. 

Ang Quran ay 

isang aklat na 

ipinahayag: ito 

ay hindi inakda ng 

tao. Ito ay mismong 

salita ng Diyos sa wika ng tao. 

Ang Quran ay sinimulang ipahayag kay Propeta 

Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel 

noong 610 A.D. habang ang Propeta ay nakaupo 

sa pag-iisa sa kuweba ng Hira at taas ng Bundok 

ng Liwanag, dalawang milya mula sa Mecca. Kaya, 

ang buong kasulatan ay hindi ipinahayag na isang 

aklat sa isang panahon lamang. Ang ibat ibang 

bahagi nito ay ipinahayag 

ayon sa kinakailangan 

. t-.. sa pagkakataon 

Ang Diyos ay T 

i- .■ j. na yaon. ito 

nagbigay ng hindi J 

masukat na mga biyaya 
sa sangkatauhan. Ang tao, 
dahil siya ay nakikinabang sa 
banal na biyayang ito ay may 
obligasyon na magpasalamat 
sa kanyang 
Tagapagbiyaya. 


na 

ay kalaunang 
tinipon sa 
Madinahsamga 
huling araw ng 
Propeta. Ang 
kabuuan ng 
rebelasyon ay 
nakumpleto sa loob 


ng 23 taon. Ang huling talata na naipahayag sa 
Propeta ay habang siya ay nagbibigay ng sermon 
sa isang pagtitipon sa Bundok ng Arafah sa 
pagsasagawa niya ng kanyang huling Hajj noong 
622 AD. 

“Hindi ba sila nag-iisip tungkol sa Quran na kung 
ito man ay nanggaling sa iba pa liban sa Diyos 
ay tiyak na makakatagpo sila rito ng maraming 
pagsasalungatan.” (4:82) 


Mga Tema ng 

Quran 


Ang pangunahing tema ng Quran 
ay ang ipabatid sa mga tao 
ang piano ng Diyos. 

Ayon sa banal na 
piano na ito, ang tao 
ay nilikha bilang 
isang nilalang na 
panghabang- 
panahon. Ang 
Tagapaglikha ay 
naghati sa buhay ng 
tao sa dalawang bahagi, 
bago ang kamatayan at 

pagkatapos ng kamatayan. Ang panahon bago 
ang kamatayan ay kung saan ang tao ay sinusubok. 
Ang pagkatapos ng kamatayan naman ay ang kung 
saan siya gagantimpalaan o paparusahan. Ang 
una ay panandalian samantalang ang ikalawa ay 
panghabang-panahon. 


Lahat 
ngmga 
pangunahing 
katuruan ng 

ispiritwalidad, mabuting 
asal at mapayapang ugali 
ay nakatala sa Quran 
sa malinaw na mga 
kataga. 


Ang Quran ay naglalayon na magdulot ng 
pagbabagong intelektuwal sa bawat tao. Ang lahat 
ng katuruan nito ay ispiritwal sa kalikasan nito. 
Ang lahat ng mga talata nito ay kumakausap sa isip 
ng tao, at ang unang punto nito ay ang paghihimok 
sa pagmumuni-muni sa kalikasan, na nasa Quran 
ay nababanggit ang mga katagang tafakkur (pag- 


iisip), tadabbur(pagmumuni-muni) at tawassum 
(pagtingin sa mga tanda). Ang Quran ay nagsisikap 
na itaguyod ang ispiritwal na ugali at mapayapang 
pakikitungo sa buhay sa lahat ng antas. 


Isang Aklat ng 

Pagmumuni-muni 


Lahat ng mga pangunahing katuruan ng 
ispiritwalidad, mabuting asal at mapayapang ugali ay 
nakatala sa Quran sa malinaw na mga kataga. Ngunit 
ang Quran ay hindi isang aklat ng batas, ito ay isang 
aklat ng pagmumuni-muni. Karagdagan pa rito, 
ang Quran ay ipinapahayag sa Propeta Muhammad 
bilang isang modelo para sa 
isang ugaling naaayon Ang 

dito. Ang Propeta, Quran 

na namuhay ng ay naglalayon 


na magdulot ng 
pagbabagong 
intelektuwal sa 
bawat tao. 


kumpletong 
pamumuhay na 
sumusunod sa mga 
katuruan ng Quran 
sa lahat ng aspeto ng 
kanyang pagkilos. Kung 
naisin ninuman na magkaroon 
ng pag-unawa sa mga katuruan ng Quran ay maaari 
siyang sumangguni sa Quran at ang sinumang 
nagnanais na malaman ang modelo ng ugali na 
naaayon sa Quran ay pag-aralan niya ang buhay ni 
Propeta Muhammad na nakikilala rin bilang Seerah. 


Tungkol sa isang lipunan na maraming relihiyon, 
ang Quran ay praktikal. Ito ay nagbibigay sa iyo ng 
sumusunod na pamantayan: Para sa iyo ang iyong 
relihiyon at para sa akin ang aking relihiyon. Sa 
ibang salita: Sundin ang isa at igalang ang lahat. 
Ang pamantayan na ito ay nakabatay sa nakikilalang 
prinsipyo ng mapayapang pakikisalamuha na siyang 
nag-iisang paraan ng pag-iral sa mundong ito. 

Tungkol naman sa buhay panlipunan, ang diwa ng 


